amrimngin. 

Mánaðarrit til stuðnings kirkju og kristindómi íslcndinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. í Vestrlieimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 

14. árg. WINNÍPEG, JÚLÍ og ÁGÚST 1899. Nr. 5,6. 


Fimtánda ársþing' 

hins ev. lút. kirkjufélags tslendinga í Vcsturheiini 
kom saman í kirkju Hallson-safnaöar í Norður-Dakota föstu- 
daginn 23. júní 1899 kl. 10 árdegis. Áður en þingiö var sett 
fór fram opinhej guðsþjónusta, og prédikaði séra Jónas A. 
Sigurðsson við það íækifa^ri út af þessum orðum í Lúk. 14,17: 
,,Tóku þeir J>á áð afs^ka sig allir í einu hljóði“. Að guðs- 
þjónustunni lokinni sðtti séra N. Steingr. þorláksson, í umboði 
forseta kirkjufélagsins sem var fjarverandi, þingið, samkvæmt 
hinu venjulega formi. 

I nefnd til að veita móttöku kjörbréfum erindsreka, taka 
á móti afsökunum frá söfnuðum þeim, er ekki höfðu sent full- 
trúa, leggja til um þingsetu erindsreka o.s. frv., útnefndi for- 
seti: Magnús Pálsson, Friðjón Friðriksson og Pálma Hjálm- 
arsson. 

þá lagði forseti fram þannig lagaða skýrslu yfir söfnuði 
og presta kirkjufélagsins: 

Söfnuðir: Marshall-söfnuður, St. Páls-söfnuður í Minne- 
ota, Vesturheimssöfn, Lincoln-söfn., Garðar-söfn., þingvalla- 
söfn. (N.-Dak.), Víkursöfn., Péturssöfn., Vídalínssöfn., Graf- 
ton-söfn., Pembina-söfn., Fyrsti lút. söfn. í Winnipeg, Frí- 
kirkju-söfn., Frelsis-söfn., Brandori-söfn., þingvallanýlendu- 
söfn. (Assa), Selkirk-söfn., Víðinessöfn., Árnessöfn., Bræðra- 



66 


söfn., Fljótshlíðarsöfn., Mikleyjarsöfn., Melanktons-söfn., 
Fjallasöfn., Iiallson-söfn. 

Prestar og embættismenn: séra Jón Bjarnason, séra Frið- 
rik J. Bergmann, séra N. Steingrímur jþorláksson, Séra Jónas 

A. Signrðsson, séra Björn B. Jónsson, séra Oddur V. Gísla- 

son, séra Jón J. Clemens, séra Rúnólfur Marteinsson, Jón A- 
Blöndal (féhirðir). . ' , 

þá var samþykt að fresta fundi þar til kl. 2.30 e. h. 

, 2. fundur, sama dag kl. 2.30 e. h. 

y. >" Fyrst var sunginn sálmurinn nr. 51 í sálmabókinni. 

Kjörbréfanefndin kom með skýrslu sína. Samkvæmt 
henni áttu þessir erindsrekar sæti á kirkjuþinginu: Fyrir St. 
Páls-söfn.: G. B. Björnsson, S. Th. Westdal; Lincoln-söfn.: 
Jóhannes Pétursson,þorlákur Pétursson; Garðar-söfn.: Gamal- 
íel þorleifsson, Sigurður Sigurðsson, Sigfús Bergmann; þing- 
valla-söfn.: Sigurgeir Björnsson, Jóhann Sigurðsson; Víkur- 
söfn.: Sveinn Sölvason, þorsteinn Jóhannesson, Tómas Hall- 
dórsson; Fjallasöfn.: S. S. Grímsson; Hallson-söfn.: Pálini 
Hjálmarsson, Jakob Benediktsson; Péturssöfn: Jón Frímann, 
Ilalldór B. Jónsson; Vídalínssöfn.: J.ón þórðarson, Jóhann 
Erlendsson, Einar G. Eíríksson; Pembina-söfn.: Gunnar 
Jóhannsson, Matúsalem Jónsson; Grafton-söfn.: Jón Sigfús- 
son; Melanktons-söfn.: Jón Kristjánsson; Fyrsta lút. söfn. í 
Winnipeg: Magnús Pálsson, Sigtr. Jónasson, Halldór S. Bar- 
dal, Björn T. Björnsson; Fríkirkjusöfn.: Björn Jónsson, Björn 
Sigvaldason; Frelsissöfn.: Friðjón Friðriksson, Jón Björnsson; 
Brandon-söfn.: BrandurJ. Brandsson; Jiingvallanýlendu söfn.: 
Jóhannes Einarsson; Selkirk-söfn.: Guðjón Ingimundarson; 
Bræðrasöfn.: Bjarni Marteinsson. 

Marshall- og Vesturheims-söfnuöir, í prestakalli séra B. 

B. Jónssonar, báðu þingið afsökunar á því, að þaðan gátu eng- 
ir erindsrekar mætt í þetta sinn vegna hinnar miklu vega- 
lengdar. 

Að ngfndarálitinu samþyktu skrifuðu þingmenn undir svo 
hljóðandi 'játningu: 

,,Vér undirritaðir, prestar og kirkjuþingsmenn, endurtök- 



67 


um hérmeS hina lútersku játningu safnaða vorra, er vér ( sem 
meðlimir hinuar lútersku kirkju höfum áöur gjört, og skuld- 
bindum oss hátíðlega til að starfa á. þessu jángi og heima í 
söfnuðum vorum að þeim málum, sem hér verða samþykt, 
samkvæmt grundvallarlögum kirkjufélagsins og tilgangi þeirra 1 
þar á eftir las hinn setti forseti, séra N. S. þorláksson, 
upp ársskýrslu forseta, þannig hljóðandi: 


Ársskýrsla forscta. 

Eins og sjá má á safnaðarskránni, sem fram hefir verið lögð, eru mi 
taldir í kirkjufélaginu 25 söfnuðir. Eru það hinir sömu söfnuðir og 
taldir voru i byrjun síðasta kirkjuþings, og svo einn nýr, Melankton$-, ■ 
söfnuður i N.-Dak., sem á því þingi var tekinn inn í kirkjufélagið. 

Jðhannesar söfnuður í ripestone-bygð, Man., sem myndaður var í 
fyrra, hefir‘22. marz síðastl. samþykt að beiðast inngöngu í kirkjufélag^- 
ið, og kemur umsókn um það fyrir þetta þing. 

Prestarnir hinir sömu 7 og áður, og svo einn enn, sem viðhefirbæáibt 1 '- 
séra Rúnólfur Marteinsson, prestvígður af forseta kirkjufélagsins í 
Eyrstu lút. kirkjunni í Winnipeg, sunnud. þ. 7. maí síðastl,—Séra N. 
Steingrímur Þorláksson þjónar nú, síðan á útmánuðum, söfnuðinum í 
Selkirk, Man,, ásamt söfnuðum sínum (norskumj í Park River, N.-Dak. 
og þar í grendinni, sem hann undanfarandi hefir þjónað. Nýtur því 
kirkjufélag vort starfs hans nú meir en áður. Tveir prestarnir eru nú 
fjarlægir, séra Jón Bjarnason, forseti kirkjufélagsins, og séra Friðrik J. 
Bergmann, varafoi seti þess, báðir í íslandsferð. Séra Friðrik J. Berg- 
mann för aðallega í þá ferð sökum heilsulasleika, sem hann hefir þjáðst 
af undanfarandi ár. Biðjum vér þess allir og vonum, að drottinn láti 
honum verða heilsuböt að ferðinni og hvíldinni. Eru þess’r tveir prest- 
ar væntanlegir aftur úr ferð sinni í haust. Séra Rúnólfur Marteinsson 
þjónar Fyrsta lút. söfnuðinum í Winnipeg í fjarveru prests þess safnað- 
ar, séra Jóns Bjarnasonar. I fjarveru séra Friðriks J. Bergmanns veita 
prestar kirkjufélagsins prestakalli hans væntanlega þá þjónustu, sem 
þeir geta í té látið. Séra Jónas A. Sigurðsson kom seint í októberí haust 
eð var, úr Islandsferð sinni, sem hann hóf í maí í fyrra. 

Missiónarstarfsemi kirkjufélagsins, á umliðnu ári, hefir líklega verið 
meiri en nokkurntíma undanfarandi. Er missiónar-meðvitundin vafa- 
laust að glæðast hjá safnaðar fólki voru. Er það ekki all-lítið fagnað- 
arefni. JÞví meir sem tilfinningin hjá söfnuðunum vex fyrir kristindóm- 
inum og því betur sem þeir kunna að meta hina öumræðilegu blessun 
hans fyrir sjálfa sig, því meiri verður áhuginn fyrir því, að öðrum, sem 
kringumstæðna vegna fara á mis við þá blessun, gefist kostur á að njöta 
liennar. Svo meigum vér ekki gleyma því. að vér sjálfir og söfnuðir 
vorir höfum andlegan hag af þvi, sem vér leggjum í sölurríar málefni 
drottins til eflingar. Eins og það er lögmál líkamlegt, áð manninum 
fer fram líkamlega með því að leggja á sig hæfilega vinnu, ! eins er það 
andlegt lögmál, að maðurinn tekur andlegum þroska með þvi að starfa 





andíega. Drottinn umbunar þeim, sem ávaxtar pundið honum í hendur 
fengið. Séra Rúnólfur Marteinsson, þá stúd. theol., sem ráðinn var til 
mÍKnónar kirkjuféiagsins um sumarmánuðina og unnið hafði að því 
verki á annan mánuð á undan síðasta kirkjuþingi, hóf snemma í júlí- 
mánuði aðra mis-iónar-ferð sína til nýlendanna íslenzku, sem kendar 
e.-u við Grunnavatn og Álftavatn í Manitoba. Skýrsla iians um þá ferð 
sýnir, að fólk í þeim bygðarlögum hugsar ura kristindómsmál sín og 
langar til að þau gætu komist í betra liorf hjá sér. Sunnudagsskólar 
voru þegar myndaðir og lestrar-guðsþjónustur haldnar á sunnudögum í 
einu skölahúsinu. Þá fór hann upp úr þeirri ferð vestur til lled Deer- 
nýlendunnar í Alberta. Dvaldi hann þar um tvær vikur og hafði á 
guðsþjónustur, auk þess sem hann, á heimleið sinni, dvaldi hjá Islend- 
ingum í bænum Calgary og flutti þar guðsþjönustur tvær. Þetta er í 
fyrsta sinni, að kirkjufélaginu auðnaðist að senda mann til íslendinga 
á'þeim stöðvum, til þess að flytja boðskap kristindömsins. I 9—10 ár 
voru bræður vorir og systur búin að dvelja hér, og höfðu ekki um allan 
þann tíma átt kost á að hlýða á guðs orð flutt af lúterskum prédikara. 
Vér, sem um lengri tíma höfum átt kost á að koma saman um 
guðs orð og sakramentin og notið liöfum guðsþjónustu og drukk- 
ið nautn lífsins fyrir Jesúm Krist, ættum að finna til með þeim, 
sem verða að fara á mis við alt þesskonar. Á þessum stöðvum, eins og 
annarsstaðar á meðal fólks vors, á kristindómsmálefnið einlæga vini, 
sem þrá það innilega, að hægt væri að ráða bót á þessum svo mjög til- 
finnanlega skorti. Eins og víðar er kvennfólkið hér helztu hvatamenn 
kt'istindömsmálefnisins. Hefir það sýnt það í verkinu, með því að gjöra 
tilraun til þess að halda uppi sunnudagsskóla í bygðinni (sjá skýrslu í 
„Sam. 1- XIII, bls. 911—95). 

Þá fór séra Jön Bjarnason missiönar-ferð til Xýja íalands nð áliðn- 
um ágústmánuði. Fór hann um alla nýlenduna, ,,ekki til þess að eiga 
neitt við kirkjumál bygðarlags þessa hið ytra‘ - , eins og hann tók fram, 
hvar sem hann prédikaði í nýlendunni, „heldr eingöngu til þess að heilsa 
upp á menn í Jesú nafni og eftir mætti að hvetja menn til að glæða hjá 
sór ljös kristinnar trúar í hjörtunum og húsunum“. Varð séra Jón var 
við, að gróður var farinn að myndast upp úr ffaginu rftir vantrúar- 
br-unann, sem geysaði um uýlenduna hérna um ái'ið. Var sá gróður 
drottins honum sönnun fyrir því, að í Nýja Islandi sé eins vís framtiðar- 
von fyrir kirkju vora og kristindóm eins og í hverju öðru íslenzku bygð- 
arlagi. Var séra Jón um þrjár vikur í þessari ferð sinni (sjá skýrslu í 
,,Sam.“ XIII, bls. 106—111).—Þá fór séra Björn B. Jónsson í sömu er- 
indum til Watertown, S.-Dak., Duluth og Minneapolis, Minn. í ágiist og 
september (sjá ,,Sam.“ XIII, bls. 111). — Séra Friðrik J. Bergmann 
lieimsótti íslendingabygðina við Roseau, Minn. í ágúst (sjá ,,Sam.“ 
XIII, bls. 111 og 139). — I sama mánuði heimsótti séra Jón J. Clemens 
söfnuðinn i Brandon (,,Sam.“ XIII, hls. 144). Svo aftur í júní, og sömu- 
leiðis Pipestone-nýienduna. Fól Jóhannesar-söfnuður honum í þeirri 
ferð að fljrtja.fyrir kirkjuþing beiðni sína um inngöngu í kirkjufélagið.— 
Séra Oddur V. Gíslason, sem er ráðinn fyrir prest að eins af tveimur 
göfnuðum í Nýja íslandi, Bræðrasöfnuði og Mikleyjarsöfnuði, auk þess 



Ó9 


sem hann er ráðinn af Þingvallanýiendu-söfnuði í Assa., liefir t fyrir ut- 
an fasta söfnuði sína, prédikað og gjört önnur prestverk á 5 stöðum í 
ýmsum bygðarlögum í Nýja íslandi. Auk þess hefir hann heimsött Is- 
lendinga í Keewatin og Rat Portage, og þá sem húa á ýmsum stöðum 
meðfram Norðvestur-brautinni. Einusinni heimsðtti liann nýlenduna 
íslenzku á vesturströnd Manitoba-vatns, svo og V,a£nsdalsnýlenduna, 
Brandon-söfnuð og íslendinga í Carberry. Á öllum þcssum stöðumhefir 
hann prédikað og skírt börn. 

Það, sem borgað hefir verið úr kirkjufélagssjóði fyrir missiónarstarf, 
sést af ársskýrslu féhirðis, svo og upphæð gjafa þeirra, sem félaginu 
hafa verið sendar frá fólki, er slíkrar prestþjönustu hefir notið. 

Það, sem kirkjufélagið hefir gjört á árinu í missiónaráttina, sýnist . 
hvervetna hafa verið vel metið af almenningi. Ættu þær undirtektir, 
sem viðleitni sú frá hálfu kirkjufélagsins hefir fengið hjá trúarbræðnun 
á meðal þjóðflokks vors hér, og liinn hlýi liugur til félagsins, sem hún * 
hefir vakið og glætt, að verða oss ný hvöt til þess að halda áfram verk- 
inu og láta oss fara fram, bæði hvað áhuga snertir fyrir missiónar-mált 
inu, og vilja til þess að gjöra það fyrir málefnið sem oss er unt. Von-. 
andi er, að það komi í ljós á þessu þingi og svo í verkinu á árinu, að oss 
hafi ekki farið aftur í þessu tilliti. 

Samtalsfundir út af trúar- og kirkjumálum hafa verið haldnir í ýms- 
um söfnuðum kirkjufélagsins síðastl. haust. I növember voru slikir * 
fundir haldnir í kirkju Selkirk- safnaðar og Fyrstu lút. kirkju í Winni- 
peg (16. og 17.); þá í kirkjum Vídalíns-, Víkur- og Garðar-safnaða í N,- 
Dak. (19., 23. og 24.). Umræðuefnið á öllum þessum fundum var: Sann- 
ur kristindómvr. Fjórir af prestum kirkjufélagsins voru á öllum þessum 
fundum (sjá ,,Sam.“ XIII, bls. 153—155). Á fundi fyrir prestakall séra 
Björns B. Jónssonar, sem haldinn var í Minneota, Minn., þ. 11. des., var 
umræðuefni haft hið sama. En af prestum var þar enginn nemaheima- 
presturinn. I kirkju Argyde safnaða (Fríkirkju-og Frelsis-safnaða) í 
Man. var samtalsfundur tvo daga í janúar, hinn 24. og25. Umræðuefni 
þar fyrra daginn var: Ilvað eigum vér að lesa?'\ en síðara daginn: Lýtersía 
kirkjan o§- aðrar kirkjur “. Fjörir af prestum kirkjufélagsins þar viðstadd- 
ir (sjá ,,Sam.“ XIII, bls. 181—184). 

Hluttaka almennings í svona löguðum umræðum fer vaxandi. Og 
yfir höfuð voru fundir þcssir allir fremur vel sóttir. 

Skólamál kirkjufélagsins má heita að hafi legið í dái síðan í fyrra. 
Skólanefndin ekkert verulegt gjört annað en að fresta málinu og annast 
skólasjóðinn. Nefndin gjörir væntanlega grein, á þessu þingi, fyrirþvi, 
að málið liefir legið þannig í salti. Vonanda, að kirkjuþing þetta sjái 
ráð til þess að hrinda málinu áfram; þvi lengur má það ekki liggja 
svona, ef oss á ekki öllum að verða til óvirðingar. 

Málið uminngöngu kirkjufélagsins í General Council liggurnú fyrir 
til úrslita. Eina ástæðan, sem til kynni að vera fyrir því, að vér hikuð; 
um oss við að tengjast þeirri aðaldeild lútersku kirkjunnáít' í Ameríku, 
er tilhneiginghinna kirkjulegu leiðtoga þar margra til að iiýta því sem' 
allra mest, að innfluttu þjóðílokkarnir taki upp enska tungn, — eða, að 
meðal þeirra sé sem allra fyrst farið að viöhafa það mál í kirkjunni, Til 



10 


þess finna vitanlega Þjöðverjar margir og Svíar all-sárt.—þeir, er þegar 
liafa tengst .Gencral Council. Að því er trúarstefnu General Council- 
manna snertir, þá er þar vitanlega alls ekkert fyrir oss aðöttast, Þeirra 
stefna þar er sannlútersk, oss alveg víst geðfeldari og hollari, en flestra 
cða ailra annarra lúterskra kirkjuflokka í landinu. Frá því sjónarmiði 
cr hiklaust óliætt að ráða til inngöngunnar. 

Bandalög (Luther Leagues) fyrir unga fölkið í söfnuðunum, sjö að 
að tölu, eru enn í gangi. Ekkert nýtt hcfir viðbæzt svo kunnugt sé. 
Sambandsfundur íyrir þau bandalög verður haldinn væntanlega, í sam- 
bandi við þetta ársþing kirkjufélagsins, eins og í fyrra. 

Ein pi'estsvígsla hefir farið fram innan kirkjufélagsins síðan í fyrra 
eins og þegar er getið. 

Engin kirkja verið vigð á árinu. En búist við, að meðan á þessu 
kirkjuþingi stendur verði vígð kirkjan liér að Hallson, sem ársþing 
þetta er haldið í, og sömuleiðis nágrannakirkjan, kirkja Péturssafnaðar. 
Kirkjan í Selkirk hefir verið fullbygð á þessu ári. Hefir all-miklu verið 
til þess kostað, og er hún nú mjög ánægjulegt og virðulegt guðshús,— 
fólki þar til verulegs sóma.—Ýmsar aðrar kirkjur til stðrramuna endur- 
bættar og auðgaðar að áhöldum. 

Reformaziönar guðsþjónustur, nálægt mánaðamótum oktöber og 
nóvember, fara fjölgandi innan kirkjufélagsins. Fyrir samskotum, sem 
tekin liafa verið síðastliðið haust í ýmsum söfnuöum við þær guðsþjón- 
ustur, gjörir féhirðir kirkjufélagsins grein. 

Bindindisprédikanir hafa af sumum prestanna verið fluttar, sam- 
lcvæmt bending síðasta kirkjuþings. 

Hin þrjú trúmála-tímarit vor halda áfram: ,,Sameiningin“, Alda- 
mót“ og ,.Kennarinn“. ,,Sam.“ var skuldlaus um nýár. En síðan 
hefir það blað aftur komist í skuld. Kirkjumyndirnar, sem ,,Sam.“ fór 
að korna með eftir síðustu áramðt, með talsverðum aukakostnaði, hefði 
þó átt að vera fólki aukin hvöt til þess að standa í skilum við blaðið 
og vinna að útbreiðslu þess. , ,Aldamðt“ síðasta ár liafa verið prentuð í 
Winnipeg, enn vandaðri en áður aðytri frágangi.—Útbreiðsla kirkjurita 
vorra er enn langt of lítil. 

Bókasafni kirkjufélagsins, sem enn er í vörzlum séra Jóns Bjarna- 
sonar, samkvæmt ráðstöfun skólanefndarinnar, hafa bæzt eigi all-fáar 
bækur að gjöf frá Islandi. Fyrir þeim bókagjöfum er kvittað í ,,Sam.“. 

Mótspyrna utan frá gegn starfsemi kirkjufélagsins er ekki teljandi. 
Og í þeim söfnuðum, sem njóta stöðugrar og reglu'oundinnar prestþjón- 
ustu, fer kristindómsáhuginn sýnilega vaxandi. 

Með Samúel getum vér sagt: „Hingað að hefir drottinn lijálpað oss" 
(1. Sam. 7,12.). Fyrir náð hans höfum vér komist áfram og unnið bug á 
ýmsum erfiðleikum, sem við hefir verið að stríða, en ekki er það vorum 
dugnaði að þakka. Lítandi til sjálfra vor, tilheyrir oss blygðan vors 
uuglitis vegna vorra mörgu synda; en lítandi til drottins, sem oss hefir 
leitt með líknarstaf sínum og blessað vort vesæla kirkjustarf, getum vér 
öruggir unnið að verkinu í trausti til hans, sem lijáliiað liefir hingað til, 
og hvatt hyern aunan áfram í Jesú nafni. 



7 


Skrifari las upp hinar gildandi fundarreglur fyrir þingið. 

}rá fór fram kosning embættismanna, sem lyktaði þannig, 
að séra Jón Bjarnason var kosinn forseti; sera N. S. þorláks- 
son, varaforseti; séra B. B. Jónsson, skrifari; séraj. J. Clem- 
ens, varaskrifari; Jón A. Blöndal, féhirðir. 

Með því að annar yfirskoðunarmaður kirkjufélagsreikn- 
inganna var ekki viðstaddur á þingi var B. T. Björnsson kos- 
inn í hans stað. 

I nefnd til að íhuga ársskýrslu forseta voru kosnirjséra B. 
B. Jónsson, B. J. Brandsson og séra R. Marteinsson. 

Séra J. J. Clemens stakk upp á því og Björn Jónsson^ 
studdi, að sömu nefnd sé falið á hendur að veita málum mót- 
töku og raða þeim á dagskrá, og var það samþykt. 

Séra Jón J. Clemens lagði fram eftirfylgjandi beiðni frá 
St. Jóhannesar söfnuði um inntöku í kirkjufélagið 

Bardal, Man. 14. júní 1899. ' 

Séra J". J. Clemens:— 

Vér undirritaðir, fulltrúar St. Jóhannesar-safnaðar, biðjum yður að 
bera frain beiðni fyrir söfnuð vorn um inngöngu í hið lúterska kirkju- 
félag íslendinga i Vesturlieimi. 

I innboði safnaðarins: 

Kristján J. Bárdal, 

Kristján J. Matthieson, 

Jón Abrahamsson, 

Kristán Abraliams°on, 

Friðrik Kr. Abrahamsson. 

Séra Jón mælti með því, að söfnuðinum væri veitt inn- 


ganga, 

Séra Jónas A. Sigurðsson stakk upp á, að þriggja manna 
nefnd sé sett til að íhuga beiðni safnaðarins. Jón Björnsson 
studdi uppástunguna og var hún samþykt. I nefndina kvaddi 
forseti séra Jón J. Clemens, Jóhannes Pétursson og Björn 
Jónsson. 

Björn Jónsson stakk uppá og Jóhann Sigurðsson studdi, 
að skrifara sé falið á hendur að annast bókun fundargjörning- 
anna og útgáfu þeirra á prenti, og var það samþykt. 

Séra Jón J. Clemens stakk upp á, að skrifara sé falið að 
láta prenta grundvallarlög, aukalög og fundarregiur kirkjufé- 
lagsins í sérstökum bæklingi. Samþykt. 

Fundi slitið, 


þriöji fundur, sama dag kl. 8 e. h. 

Sungin voru tvö vers af sálminum 59. Allir áfundi 
nema Jón Frímann og Pálmi Hjálmarsson, sem fjarverandi 
voru meö leyfi forseta, og Jakob Benediktsson. 

Björn Jónsson lagöi fram svöhljóöandi nefndarálit: 

Vér, aem kosnir vorum í nefnd til aðíhuga beiðni St. Jóhannes- 
safnaðar um inngöngu í kirkjufélagið, sjáum að vísu formgalla á um- 
sókninni þar sem það er ekki tekið fram, að söfnuðurinn hafi samþykt 
grundrallarlög kirkjufélagsins. En, með því einum nefndarmanna er 
’ kunnngt um, að söfnuðurinn hefit samþykt hæði grundvallar- og safnað 
ar-lög kirkjufélagsins, ráðum vér þinginu til að taka umsóknina gilda 
og söfnuðinn inn i kirkjufélagið. 

Nefndarálitiö var borið upp og samþykt í einu hljóöi. 

Séra Björn B. Jónsson lagöi fram eftirfylgjandi nefnd- 
arálit: 

Nefndin, sem kosin var til að íhuga ársskýrslu forseta og tilhúa 
dagskrá þingsins, leggur fram svolátandi álit sitt: 

Vór viðurkennum með hjartanlegu þakklæti, hversu góður guð hefir 
,oss verið á liinu liðna ári og hlessað vort veika og fátæka kirkjufélag, 
verndað oss frá árásum utanað frá og veitt oss frið innbyrðis. 

Vér finnum ástæðu til að minnast með þakklæti á hið mikla starf 
vors háttvirta forseta. séra Jóns Bjarnasonar, sem nú er oss fjarlægur, 
og biðjum drottinn að leiða hann, ásamt séra Er. J. Bergmann, heilan á 
liófi hingað til vor aftur. 

Vér iýsum ánægju vorri yfir starfi og skýrslu hins setta forseta og 
biðjum honum guðs blessunar í starfi hans framvegis. 

Vér viljum vekja athygli þingsins á þvi,sem í skýrslunni er tekið 
fram viðvíkjandi samtalsfundum, reformaziónar-hátíðum og bindindis- 
prédikunum, án þess atriði þessi séu gjörð að reglulegum kirkjuþings- 
málum. Vér mælum eindregið með því,að prestar kirkjufélagsinshaldi, 
eins og að undanförnu, samtalsfundi þar, sem því verður við komið, og 
að prestar og safnaðarfólk leggi sem mesta rækt við þá. Ennfremur 
mælum vér sterklega með því, að remormaziónarinnar sé minst á til- 
hlýdilegan hátt á þeim degi, ísem alment er helgaður því málefni í hinni 
lútersku kirkju þessa lands, svo hin helga minning um siðbótina og það, 
sem vér eigum henni að þakka, ekki líði úr hugum fólks vors, heldur 
glæðist og eflist. Einnig álítum vér það gagnlegt og skyldugt, að 
prestar prédiki um bindindi og leitist við að sýna mönnum hin skað- 
legu áhrif ofdrykkjunnar og vari menn við þeirri spilling, sem henni er 
sftmfara. 

Þau mál, sem vér íinnum ástæðu til að setja á dagskrá þingsins, eru 
þessi: 

1. Missiönar-málið. 

2. Sunnudagsskóla-málið. 

3. Skölamálið, 


73 

4. General Council-málið. : i . ^ 

5. Sameiningin. 

6. Grundvallarlag&'breyting. 

7. Sálmabökarmál. 

NefndarálitiS var samþykt óbreytt. 

Fyrsta mál á dagskrá, missiónar-máliS, var þá tekið til 
meðferöar. Eftir nokkrar umræSur stakk Björn Jónsson upp 
á, en Björn Sigvaldason studdi, aS sett sé fimm manna nefnd 
til aS íhuga máliS, og var uppástungan samþykt. í nefndina 
kvaddi forseti séra Rúnólf MarteinSson, séra Odd V. Gíslason, 
Björn Jónsson, Bjarna Marteinsson og Jón Kristjánsson. 

Séra Jón J. Clemens gat þess, aS annar söfnuSur sinn 
hefSi boSiS aS gefa sig lausan eins mánaSar tíma til aS vinna 
aS missiónar starfi í einhverjum hinum prestlausu söfnuöum. 

S unn udagsskóla-niáliff. 

Séra Björn B. Jónsson skýrSi meS nokkrum orSum frá 
hag sunnudagsskólanna og sunnudagsskólablaSsins, ,,Kenn- 
arans“. 

Séra Jón J. Clemens stakk upp á því, aS sett yrSi fimm 
manna nefnd í máliS, og var þaS samþykt. J>essir útnefndir í 
nefndina: séra J. J. Clemens, S. Th. Westdal, Gamalíel J)or- 
leifsson, B. T. Björnsson og B. J. Brandsson. 

General Council-máliS 

var þá tekiS fyrir og rætt all-lengi. Kl. io var fundi slitiö, og 
sungiS 3. og 5. vers af sálminum 59. 

FjórSi fundur, kl. 9 f. h. 24. júní. 

Sunginn sálmurinn 578. Séra J. J. Clemens las 4. kap. 
í bréfi Páls til Efesusmanna og flutti bæn. 

Allir voru á fundi nema Jabob Benediktsson (forfallaSur). 
Fundargjörningar frá 1., 2. og 3. fundi voru lesnir upp og 
samþyktir. 

Gcncral Conncil-máliS var þá aftur tekiS fyrir. Eftir all- 
langar umræöur var sett fimm manna nefnd í máliS, samkvæmt. 
uppástungu séra J. J. Clemens. Jiessir voru settir í nefndina: 
séra J. A. SigurSsson, séra N. S. Jiorláksson, Jón Björnsson, 
Jóhannes Einarsson, Jóhann SigurSsson. 

Fundi var slitið kl. 11 f. h. og ákveSiS, aS næsti fundur 



74 

yrði ekki fyr en kl. 7 um kvöldiö sökum jarðarfarar, er fram 
átti aö fara í kirkjunni eftir hádegiö, og til að gefa hinum 
ýmsu nefndum tíma til aö starf a - 

Fimti fundur, sama dag kl. 7 e. h. 

Sungiö 3. vers af sálminum 55. Allir á fundi nema Jakob 
Benediktsson. 

Skólamálið 

var ]?á tekið fyrir. Sigtryggur Jónasson lagði fram eftirfylgj- 
'^dndi skýrslu og tillögu frá skólanefndinni: 

Vér tmdirskrifaðir, sem kosnir vorum á siðasta kirkjuþingi sem 
stjórnarnefnd (Eoard of DirectorsJ hins fyrirhngaða lærða skóla (Acade- 
my’s) kirkjufélagsins, leyfum oss að leggja fram eftirfylgjandi skýrslu 
um starf vort síðan á seinasta kirkjuþingi. 

Síðan vér vorum kosnir, sem stjórnarnefnd, höfum vér liaft nokkra 
fundi til ,þess að ráðstafa ýmsum máiefnum skö’asjóðsins. A fyrsta 
fundinum, er vér héldum í Winnipeg, hinn 30. júní 18P8, í samræmi við 
samþykt, er gjörð var á síðasta kirkjuþingi, sömdum vér við Mr. Thos' 
H. Johnson, lögfræðisnemanda, að annast um hökfærslu skólasjöðsins 
gegn $25.00 þöknun á ári. 

Út af samþyktinni, sem gjörð var á síðasta kirkjuþingi, í þá átt að 
fela oss að ákveða hinum fyrirhugaða sköla (Academy) kirkjufélagsins 
heimili í Winnipeg fyrir lok síðastliðins árs (1898), ef ákveðinn styrkur 
fengist til hans í Winnipeg-hæ eða annarsstaðar í Canada, þá leyfum vór 
oss að skýra frá, að þótt vér fengjum loforð fyrir all-miklum styrk í 
Winnipeg tíl skólans vantaði samt mikið á, að þau loforð nægðu til að 
fullnægja skilyrðum þeim er sett voru fyrir því, að vér ákvæðum honum 
iieimili í Winnipeg, svo vér gjörðum engar ráðstafanir í þá átt. Vér 
leyfum oss einnig að skýra frá, að vér höfum engin tilboð fengið um 
styrk handa skólanum frá öðrum hæjum, hvorki í Norður.Dakota né 
Manitoba, ef skólanum væri ákveðið heimili þar, síðan á seinasta kirkju- 
þingi, svo vér höfum ekki ákveðið honum heimili neinstaðar, né gjört 
ráðstafanir til að löggilda stofnunina, hvorki í Dakota, né Manitoba. 

Með því að hinum fyrirhngaða sköla ldrkjufélagsins hefir þannig 
ekki verið ákveðið heimili, og með því það var viðurkent í samþykt síð- 
asta kirkjuþings, að Winnipeg-bær væri að ýmsu leyti betur settur en 
naðrir bæir í Manitoba og næ.rliggjandi ríkjum sem heimili skólans, og 
með því vissa er fengin fyrir því, að Winnipeg-búar, aðrir en einstakir 
íslendingar. eru reiðubúnir að leggja fram all-mikið fé í bj^ggingai sjóð 
skölans, og með því, ennfremur, að vér álítum sérlega nauðsynlegt fyrir 
þetta mál, að skólanum verði ákveðið heimili á þessu ári, skólastofnun- 
in löggilt á næsta vetri og kensla byrjuð eins fljótt og unt er,—leyfum 
vér oss að koma fram með eftirfylgjandi tillögu. sem vér ráðum kirkju- 
þinginu tfl að samþykkja: 

Kirkjuþingið gefur skólanefnd þeirri (Board of Directors), sem kosin 



verður á þessu þingi til þess að liafa á hendi og annast öll málefni hins 
fyrirhugaða lærða sköla (Academy) kirkjufélagsins og skólasjóð þess, 
fult vald til þess, að leita eftir og taka á móti styrk í peningum og landi 
iijá Winnipeg-búum, íbúum Manitoba-fylkis og annara Canada-fylkja, 
annara en einstakra íslendinga, og, ef nefndinni virðist styrkur sá, er 
hún þannig fær vissu fyrir, nægur til þess að ráðlegt sé að byrja skól- 
ann, skal hún hafa fult vald til að ákveða skólanum heimili í Winnipeg, 
löggilda skólastofnunina undir lögum Manitoba-fylkis, gjöra allar nauð- 
synlegar ráðstafanir til að byrja skólann í leigðu húsnæði, og gjöra hvað 
annað, sem útheimtist til að koma skólanum á stofn, hið allra 
bráðasta. Ef nefndin álítur að liún fái ekki nægnn styrk til að stofna 
skólann í Winnipeg, eins og að ofan er sagt, má nefndin leita cftir og 
taka á rnóti styrk í öðrum bæjum í Manitoba og Norður-Dakota, ákveða ” 
honum heimili þar, löggilda hann í því fylki eða ríki, þar sem honum er 
ákveðið heimili, og gjöra allar nauðsynlegar ráðstafanir til að byrja 
skólann þar. 

Vér leggjum fram á þessu kirkjuþingi reikninga skólasjóðsins, sem 
sýna ástand hans, og nemur hann nú í alt ®5,737.G8. Ilann hefir þanuig 
aukist um 8411.90 á árinti. .jwv.' 

Að endingu leggjum vér það til, að þingið feli skólanefndinni að 
gjöra duglegar ráðstafanir til að safna fé í skölasjöðinn, á meðal Islend- 
inga, strax og hún hefir ákveðið skölanum heimili. 

Sigtr Jönasson (formaður. 

Er. Eriðl-iksson. 

Jónas A. Sigurðsson. 

M. Paulson. 

B. B. Jðnsson. 

Eftir langar umræöur um ]?etta mál kom fram uppástunga 
frá G. B. Björnssyni, studd af Jóni Björnssyni, a'ö nefndar- 
álitiö sé samþykt óbreytt. 

Sigtr. Jónasson stakk upp á að fundi sé frestaS til næsta 
mánudags á venjulegum tíma og var það stutt og samþykt. 

Sunginn sálmurinn 532. Fundi slitiS. 

Sjötti fundur, kl. 9 f. h. 26. júní. 

Fyrst var sunginn sálmurinn 515, Séra Rúnólfur Mar- 
teinsson las kafla í ritningunni og flutti bæn. 

GjörSabók frá 4. og 5. fundi var lesin upp og samþykt. 

FéhirSir kirkjufélagsins, Jón A. Blöndal, lagSi frarn reikn- 
inga kirkjufélagsins sem fylgir: 

JAFNAÐARREIKNINGUR KIRKJUFÉLAGSINS, 23. JÚNÍ 1899. 

Tekjur: 


í sjóði frá fyrra ári. * 325 32 

Meðtekið gjald frá Mikleyjarsöfn . 1 35 




Brandon-söfn... 2 00 

Marshall-söfn. 1 71 

ÞingvalJanýlejidu-söfn. 4 80 

Þingvallasöfn.. 6 00 

Vesturbeijiissöfn. 3 00 

St. Páls-söfn. t.. 6 35 

Garðar-söfn. 15 00 

Hallson-söfn. 5 10 

Péturssöfn. 6 G5 

Fyrsta lút. söfn. í Winnipeg. 22 50 

Frikirkjusöfn. 6 50 

Selkirk-söfn. 2 90 

Melanktonssöfn. 4 10 

Fjallasöfn. 3 05 

Brandon-söfn. 2 00 

Víkursöfn. 9 25 

Lincoln-söfn. 6 75 

Grafton-söfn. 2 40 

Frelsissöfn. 13 10 

-- 124 51 

Meðtekin tillög í missiónar-sjóð frá Hallson-söfn. 2 50 

Péturssöfn. 2 00 

Grafton-söfn. 2 30 

Pembina-söfn... 3 75 

Vídalínssöfn. 5 55 

Víkurssöfn... 4 00 

Gardar-söfn. 11 00 

Argyle-söfnuðum. 11 00 

Winnipeg-söfn,. 18 62 

Alftavatnsnýlendu. 22 50 

Fjallasöfn. 4 10 

Coll. per Rev. R. Marteinss. í maí,júní,júlí,ág. 43 25 
Frá séra N. S. Þorlákss. fyrir Fundarreglur.. 2 00 

TJr prestakalli séra B. B. Jónssonar. 12 00 

Úr Albertanýlendunni. 10 00 154 57 


G04 40 

TJtgjöld: 

Borgað fyrir ritföng á kirkjuþingi 1898. 50 

“ Laun séra B.. Marteinssonar.159 75 

“ Ferðakostnaður “ 38 93 

“ Ýmisleg útgjöld. 3 85 

“ Séra O. V. Gíslasyni. 25 00 

Mismunur .376 37 

- G04 40 

Eftirfylgjandi vottorð yfirskoðunarmanna var pá lesið upp 









































77 


Vér undirskrifaðir höfum yfirfarið reikninga kirkjufélagsins og 
lýsum yfir því að þeir eru réttir og greinilega færðir. 

Hallson, N.-Dak., 26, júní 1899,i. 

Jón Thðrdarson, B. T. Björníson, 
yfirskoðunarmenn. .„ 

Féhirðir kirkjufélagsins gat ennfremur um, aS Vídalíns- 
söfnuSur hefSi borgaS sér $14.50 og Pembina-söfnuSur $5.52, 
sem ekki hefSi getaS komiS í þessa árs reikningum. 

Skólamálið var þá tekiS fyrir á ný þar sem hætt haföi * 
veriS við það á langardagskvöldiS. B. J. Brandsson gjörSr 
svo hljóSandi breytingar-uppástungu við uppástunguna, sem lá : 
fyrir, um aS samþykkja nefndarálitið óbreytt. 

Nefndarálitið sé samþykt með þeirri breytingu, að nefndinni, sem 
kosin verður á þessu kirkjuþingi.sé veitt leyfi til að ákveða hinumfyrir- 
hugaða skóla heimili í Winnipeg ef hún getur útvegað honum $5000.00 
styrk í peningum frá íbúum Winnipeg-bæjar og öðrum mönnum í Can- 
ada, utan einstakra íslendinga, og svo hæfílegan grunn fyrir skölann 
innan takmarka Winnipeg-bæjar. 

Ef jafnmikill cða meiri styrlcur skildi bjóðast frá öðrum bæjum í 
Manitoba, N.-Dak., eða Minnesota, skal það vera á valdi nefndarinnar 
að ákveða skólanum heimili þar. Ennfremur skal nefndin hafa leyfi til 
að borga ferðakostnað og laun manns, sem vinni sérstaklega að því að 
þessi styrkur fáist, hvort heldur í Winnipeg eða annarsstaðar, og skal 
það vera á valdi nefndarinnar, lrvort hún vill útvega og ráða mann t:l 
þessa starfa eða ekki. 

Tómas Halldórsson studdi breytingar-uppástunguna. 

Jón Sigfússon gjörði þá breytingar-uppástungu við breyt- 
ingar-uppástunguna, að hin ákveðna upphæð sé $6,000 í stað- 
inn fyrir $5,000. Sigurður Sigurðson studdi þessa breytingu. 
Eftir all-langar umræður um hina síðari breytingar-uppást. 
var samþykt að slíta umræðum um hana. Við atkvæðagreiðsl- 
una fór fram nafnakall og féllu atkvæði þannig: 

JÁ sögðu: —G. þorleifsson, S. Sigurðsson, S. Bergmann, 
S. Björnsson, J. Sigurðsson, S. S. Grímsson, P. Hjálmarsson, 

J. Benediktsson, J. Frímann, H. B. Jónsson, J. Sigfússon 
og J. Kristjánsson.— Alls: 12. 

Nei sögðu: — Séra B. B. Jónsson, séra R. Marteinsson, 
séra O. V. Gíslason, J. A. Blöndal, G. B. Björnsson, S. T. 
Westdal, J. Pétursson, þ. Pétursson, S. Sölvason, þ. Jó- 
hannesson, T. Halldórsson, G. Ingimundarson,, J. þórðarson, 
B. Marteinsson, J. Erlendsson, E. G. Eiríksson, G. Jóhanns- 
son, M. Jónsson, M. Pálsson, S. Jónasson, H. S. Bardal, B, 



7 $ 


* .■■■* ■ , 

T. Björnson, Björn Jónsson, B. Sigvaldason, F. Friöriksson, 
J. Björnsson; B. J. Brandsson og J. Einarsson.— Alls: 28. 

Séra J. A. SigurSsson og séra J. J. Clemens greiddu ekki 
atkvæði. 

Hin síöari breytÉigar-uppástunga var þannig feld og mál- 
iö, samkvæmt úrskuröi þingsins, komiö á sama stig og áður, 
og lá því breytingar-uppást. B. J. Brandssonar fyrir. Við 
hana gjöröi svo Friöjón Friöriksson þá breytingar-uppástungu, 
# að í staðinn fyrir $5,000 komi $4,000, og var hún studd, en 
' %ar feld þegar hún var borin undir atkvæöi. 

Jjá var bgeytingar-uppástunga B. J. Brandssonar borin 
upp til atkvæða. Nafnakall var viðhaft. 

JÁ sögðu: —Séra R. Marteinsson, J. Pétursson, þ. Péturs- 
M son, S. Sigurðsson, S. Bergmann, S. Sölvason, T. Halldórss., 
J. Erlendsson, G. Jóhannsson, J. Ivristjánsson, B. T. Björn- 
son, B. J. Brandsson.— Alls: 12. 

Nei sögðu: —Séra N. S. þorláksson, séra B. B. Jónsson, 
séra O. V. Gíslason, J. A. Blöndal, G. B. Björnsson, S. T. 
Westdal, þ. Jóhannesson, S. S. Grímsson, J. Benediktsson, 
J. Frímann, H. B. Jónsson, G. Ingimundarson, B. Mar- 
teinsson, E. G. Eiríksson, M. Jónsson, J. Sigfússon, M. Páls- 
son, S. Jónasson. H. S. Bardal, Björn Jónsson, B. Sigvalda- 
son, F. Friöriksson, J. Björnsson, J. Einarsson.— Alls: 24. 

Atkvæði greiddu ekki þessir 5:—Séra J. J. Clemens, G. 
þorleifsson, S. Björnsson, J. Sigurðsson og J. þórðarson. 

Breytingar-uppástungan var þannig feld. 

þá var nefndarálitiö sjálft borið undir atkvæði og nafna- 
kall viö haft. 

JÁ sögðu: —Séra N. S. þorláksson, séra B. B. Jónsson, 
séra O. V. Gíslason, J. A. Blöndal, G. B. Björnsson, S.T. West- 
dal, þ. Jóhannesson, G. Ingimundarson, B. Marteinsson, J. 
þórðarson, E. G. Eiríksson, M. Jónsson, M. Pálsson, S. Jón- 
asson, H. S. Bardal, B. Jónsson, B. Sigvaldason, F. Frið- 
riksson, J. Björnsson, J. Einarsson— Alls: 20. 

Nei sögðu: —G. þorleifsson, S. Sigurðsson, S. Björnsson, 
J. Sigurðsson, T. Halldórsson, S. S. Grímsson, J. Benedikts- 
son, J. Frímann, H. B. Jónsson, J. Sigfússon, J. Kristjáns- 
son, B. T. Björnson, B. J. Brandsson,— Alls: 14. 

En þessir 8 greiddu ekki atkvæði:—Séra J. J. Clemens, 


79 


séra R. Marteinsson, þ. Pétursson', J. Erlendssctn, G. Jóhanns- 
son, J. Pétursson, S. Bergmann og P. HjálmarsS'on. 

Fundi var svo frestað til kl. 7 um .kvöjdið og tekið fram, 
að Bandalags-þingið yrði haldið eftir miðdaginn. 

I 

Sjöundi fundur, sama dag, kl. 7 e. h. 

Byrjað var með því að syngja sálminn 316 .— Allirá fundi. 
Magnús Pálsson stakk upp á því, að uppástungan urn að " 
samþykkja skólanefndar-álitið sé á ný yfirveguð. G. Ingi-^j 
mundarson studdi það og var það samþykt. Atkvæðagreiðslíi ■ 
um nefndarálitið fór því frarn á ný og var nafnakall við haft. 

JÁ sögðu:- —Séra J. A. Sigurðsson, séra B. B. Jónsson, 
séra J. J. Clemens, séra O. V. Gíslason, J. A. Blöndal, G. B. 
Björnsson, S. T. Westdal, J. Pétursson, Jj. Jóhannesson, G. 
Ingimundarson, B. Marteinsson, J. þórðarson, E. G. Eiríks-v 
son, G. Jóhannsson, M. Jónsson, M. Pálsson, S. Jónasson, 

H. S. Bardal, B. Jónsson, B. Sigvaldason, F. Friðriksson, 

J. Björnsson og J. Einarsson. —Alls: 23 . 

Nei sögðu: —Séra R. Marteinsson, þ. Pétursson, G. þor- 
leifsson, S. Sigurðsson, S. Bergmann, S. Björnsson, J. Sig- 
urðsson, S. Sölvason, T. Halldórsson, S. S. Grímsson, P. 
Pljálmarsson, J. Benediktsson, J. Frímann, H. B. Jónsson, 

J. Erlendsson, J. Sigfússon, J. Kristjánsson, B. T. Björnson 
og B. J. Brandsson.— Alls: 19. 

Forseti lýsti þá yfir því, að nefndarálitið væri samþykt. 

Grundvallarlagabreytingar-máliS 
var svo tekið fyrir. Nefndarálitið í því frá síðasta kirkjuþingi, 
sem réði til að úr 1. lið 8. gr. falli burt ákvæðið um almenn- 
ar umræður á kirkjuþingum, að úr 2. lið sömu greinar sé felt 
ákvæðið um upplestur gjörðabókar og síðari liður 9. greinar, 
um fjarveru þingmanna,sé felt burt, var borið upp til atkvæða 
og samþykt. 

Magnús Pálsson lagði frarn reikninga skólasjóðsins, sem, 
hér fara á eftir. 

TEKJUR OG ÚTGJÖLD. 

Eignir skólasjóðsins 1 . júlí 1808.$5,387.68 

Vextir á árinu (greiddir). 382,20 

Vextir á árinu (óborgaðir). 34.37 

Vextir á ár-inu innifaldir í endurnýjuðum nótum... 3.50 

Gjafir á árinu. 15.00 

Ágóði af Aldamötum 1807. 27.47 

Flyt 


$5,S00.22 








8 o 


” * .f , 

Flutt.5800.22 

Útgjöld á árinu. 50.55 


Mismunur.$5,749.67 

Eigpir skölasjóðsins 30. júní 1899. 

Nðtur...... ., .. $2,185.54 

Mortgages..,... 1,127.35 

Peningar á liönkum (gegn vöxtum). 1,702.74 

Peningar hjá féhirði. 699.67 

Áfallnir vextir, óborgaðir. 34.37 


$5,749.67 

Vér, sem kösnir vorum til þess að yfirskoða hina ýmsu reikninga 
kirkjufélagsins fyrir árið, sem endar þann 30. júní þ. á., höfum nú lokið 
því starfi og lýsum yfir því, að allir reikningarnir eru réttir og vel færð- 
ir. Reikningar þeir, er við höfum yfirskoðað, eru: reikningar yfir tekj- 
t ur og útgjöld kirkjufélagsins, „Sameiningarinnar og skólasjóðsins. 

Vér höfum samið nákvæmt j'firlit yfir hag skólasjóðsins, sem vér 
leyfum oss að leggja fyrir þingið, og vonum að það gefi yður ljósa hug- 
mynd um hvemig hagur þess sjóðs stendur. 

Allar tryggingar gegn láni úr skölasjóði, hvort heldur veðhref eða 
áhyrgð einstakra manna, eru að voru áliti góðar, og það fé, sem í útlán- 
um er, því í alla staði öhult. 

Á kirkjuþingi, 26. júní 1899, 

J. Thordarson, B. T. Björnsson, 
yfirskoðunarmenn. 

Reikningsskýrsla nefndarinnar var viðtekin samkvæmt 
uppástungu Jóhanns Siguróssonar, er var studd og samþykt. 

þingiö greiddi skólanefndinni þakklætis atkvæði fyrir starf 
hennar, sömuleiðis yfirskoSunarmönnunum. 

Séra J. J. Clemens stakk upp á því, að þingiS veiti full- 
trúum skólans vald til að ráSa mann, ef þeim sýnist, upp á 
kostnaS skólasjóSsins til aS safna fé til framkvæmdar því, er 
nefndarálitið gjörir ráS fyrir, og var uppástungan studd og 
samþykt. 

þá var gengiS til kosninga og voru þessir kjörnir: séra B. 
B. Jónsson, S. Jónasson, F. FriSriksson, M. Pálsson og séra 
J. A. SigurSsson. 

Suunudagsskólamálið 

var svo tekiS fyrir á ný. Séra J. J. Clemens, framsögumaS- 
ur nefndarinnar í því máli, lagSi fram álit nefndar sinnar. 
Eftir nokkrar umræSur í málinu var álitinu vísað aftur 
til nefndarinnar. Eftir aS nefndin hafði breytt áliti sínu lítil- 
lega lagði séra Jón það fram aftur eins og hér fer á eftir; 











8i 


Nefndin, sem sett var á þessu kirkjuþingi til að ihuga sunnudags- 
skðlamálið, leyfir sér að leggja fram eftirfylgjandi álit: 

Vér erum á þeirri skoðan, að ritstjórará»,Kennarans“ eigi miklar 
þakkir skilið fyrir að hafa gjört blaðið eins velijr garði eins ogþeirhafa 
gjört. Vér mælum með því, að útgefandi þess haidi áfram að gefa það 
vit, eins og hann heflr gjört, sjái hann sér það íært; að rftstjórinn, séra 
Björn B. Jönsson, með aðstoð séra Jónasar Sigurðssonar, hafl á hendi 
ritstjórn blaðsins; og að unnið sé að útbreiðslu þess í söfnuðum vorum, 
eftir ýtrasta megni. 

Vér álítum það einnig mjög æskilegt, að sunnudagsskóla-starfsem- 
inni sé meiri gaumur gefinn á kirkjuþingum vorum lieldur en hefir átt 
sér stað hingað til. Þess vegna leyfum vér oss að gjöra þá tillögu, að í 
sambandi við hvert kirkjuþing sé hálfum degi varið til að ræða um þetta 
mál; að kosin sé nefnd til að halda sunnudagsskóla-starfseminni í réttu 
horfi; að þessi nefnd gjöri sér far um, (1) að koma sunnudagsskólum á í 
öllum söfnuðum vorum, (2) að efla og styrkja sunnudagsskólamálefnið 
með ráðum og ritum, (3) að þessi nefnd, með aðstoð forseta kirkjufélags- 
ins, hafi á hendi allan undirbúning þeirra mála, sem nefndin ákveður að 
rædd verði á sunnudagsskóla-fundunum. 

Nefndarálitið, þannig útbúiö, var boriö upp til atkvæða 
og samþykt. 

Sunginn var sálmurinn 546, og fundi síðan slitið. 

Áttundi fundur, kl.' 9 f. h., 27. júní. 

Fyrst var sunginn partur af sálminum 427. Séra O. V. 
Gíslason las 3. sálm Davíðs og flutti bæn. 

Allir voru á fundi nema S. T. Westdal og S. Jónasson, 
er voru farnir af þingi með leyfi forseta, og Jón Frímann og 
Jón Sigfússon. 

Gjörðabók 5. og 6. fundar var lesin og samþykt. 

Missíónarmálið 

var þá tekið fyrir, og lagði séra R. Marteinsson fram álit nefnd- 
arinnar í ]?ví máli. Nefndin kom með meiri- og minnihluta 
nefndarálit, og var hið síðara tekið fyrir, er hljóðar svo: 

Með því breytingar-atkvæði, að séra R. Marteinsson verði á þessu 
kirkjuþingi ráðinn sem missíónar-prestur kirkjufélagsins til næsta 
kirkjuþings, 1900, frá þeim tíma að núverandi þjónustu hans í Eyrsta 
lúterska söfnuði í Winnipeg er lokið, á komandi hausti, er ég samþykk- 
ur ofangreindu nefndaráliti. O. V. Gíslason. 

Séra B. B. Jónsson gjörði svo hljóðandi breytingar-uppá- 
stungu við breytingar-tillögu minnihlutans: 

Stjórn kirkjufélagsins sé falið, að semja við séra R. Marteinsson um 




þjónustu í þarfft missíönarinnar frá þeim tíma að hann hættir þjónustu 
Fyrgta lutérska'safnaðar í Winnipeg til næsta kirkjuþings. 

Magnús Pálsson studdi þessa breytingar-uppástungu viö 
minnihluta-nefndarálitiö, og var hún samþykt í einu hljóöi. 

Séra Jón J. Clemens stakk upp á, að nefndarálitið sjálft 
sé'.tékið fyrir lið fyíir lið, og var það stutt og samþykt. 

Fyrsti liður var samþyktur mótmælalaust, og var svo 
annar liðurinn tekinn til umræðu. 

Séra Jón J. Clemens gjöröi þá breytingar-uppástungu, aö 
forseta sé falið á hendur aö ráðstafa ferðum prestanna til 
hinna prestlausu safnaða. Uppástungan var studd, en féll við 
atkvæðagreiðsluna. 

Séra B. B. Jónsson stakk upp á, að þessum lið sé vísað 
aftur til nefndarinnar og var það samþykt. 

þriðji liður nefndarálitsins var þá tekinn fyrir og ræddur. 
Jón A. Blöndal stakk upp á, að orðin ,,fyrir ódugnað vorn“ 
falli burt; séra Jón J. Clemens studdi það, en eftir nokkrar 
umræður var uppástungan feld með 19 atkv. gegn 14. þá 
var þessi liður borinn undir atkvæði og samþyktur. 

Annar liður nefndarálitsins, sem nefndin hafði lagt fram á 
ný með lítilli breytingu, var þá borinn undir atkv. og samþ. 

Fjórði liður var þá tekinn fyrir. 

Fundi frestað þar til kl. 2 e.h. 

Níundi fundur, sama dag kl. 2 e. h. 

Byrjað var með því að syngja sálminn nr. 8.—Allir á 
fundi nema Jón Frímann og B. Marteinsson (forfallaður). 

Haldið áfram með missíónarmálið. Fjórði liður nefndar- 
álitsins var borinn upp og samþyktur í einu hljóði. Fimti og 
sjötti liður voru sömuleiðis lesnir og samþ. í einu hljóði. 

Síðan var nefndarálitið alt, með áorðnum breytingum, 
samþykt, og er það eins og hér fer á eftir: 

Nefncl sú, sem sett var til að íhuga missíönarmálið, leyfir sér að 
leggja fram eftirfylgjandi tillögur:— 

1 . Yér ráðum til einbeittrar starfsemi í því máli á næstkomanda ári, 
því ekkert mál, sem vér höfum til meðferðar, krefst eins bráðlega sam- 
eiginlegrar umhugsunar og atorku allra meðlima kirkjufélagsins eins 
og missíönarmálið. 

i. Vér ráðum til, að eftirfylgjandi! prestar kirkjufélagsins heimsæki, 



83 

í samráði við forseta og eftir samkomulagi við söfnuði sína, eftirfylgj- 
andi prestlaus bygðarlög:— 

Séra Jón J. Clemens fari til Brandon, Pipestone og Hölabygðar. 

Séra Jönas A. Sigurðsson til Roseau og Fjallabygðar (hinnar nýju). 

Séra Björn B. Jönsson til Watertown (S. I).), Duluth, Minneapolis 
og Chicago (ef hægt er). - 

Séra O. V. Gíslason til Keewatin, Rat Portage, Westbourne, bæja 
og bygða meðfram Manitoba og Norðvestur-brautinni, Vatns- 
dals-nýlendu og Swan River-dalsins. 

3. Vér mælum eindregið með því, að þet.ta kirkjuþing sendi séra 
Stefáni Pálssyni, sem nú, fyrir ódugnað vorn, þjónar prestakalli einu 
utan þjöðflokks vors í New York-ríki, köllun til að takast á hendur 
missíónar-starf fyrir kirkjufélagið og undir umsjón forseta þess, og byrji 
séra Stefán þá starfsemi eins fljótt og því verður við komið, og bjóði 
kirkjufélagið að ábyrgjast honum $600 laun um eitt ár. 

4. Vér viljurn minna hina fáu prestlausu söfnuði, sem til eru innan 
kirkjufélagsins, á það, að vera sér í útvegum með prestþjónustu eftir því 
sem föng eru á, og leiti þeir aðstoðar hjá þeim prestum kirkjufélagsins 
sem þeir helst vilja og geta snúið sér til, eða til kirkjuþingsins, og er 
ætlast til, að þeir söfnuðir standist kostnaðinn af prestþjönustu þein-i, 
eftir því sem kringumstæður leyfa. 

5. Vér viljum tilkynna kirkjufélaginu það, að séra N. Stgr. Þorláks- 
son býst við að fara um næsta nýár frá söfnuðum þeim í Park River, N. 
D., sem hann hefir þjónað um nokkur undanfarin ár, og er vonandi að 
Selkirk-söfnuður ráði hann, að minsta kosti að hálfu leyti, frá þeim 
tíma. Vér viljum leggja til, að forseta sé falið á hendur að veita honum 
missíónar-starf fyrir kirkjufélagið, að þeim hluta sem hann ekki starfar 
í Selkirk, frá 1. janúar 1900 til næsta kirkjuþings, og að forseti kii’kju' 
félagsins ákveði borgun fyrir það starf. 

6 . Sumum hinum stærri prestlausu bygðarlögum: Manitoba-vatns- 
Alftavatns- og Álberta-bygðum, ennfremur suðurhluta Nýja-íslands, 
bygðum Islendinga meðfram Kyrrahafs-ströndinni og einnig bygð ísl. í 
grend við Morden, Man., höfum vér ekki sérstaklega ráðstafað, en ætl- 
umst til, að forseta kirkjufélagsins sé falið á hendur að brúka þá krafta, 
sem kirkjufélaginu til þess starfs veitast og ekki er öðruvísi ákveðið 
verk, til missiónar í þessum bygðarlögum, og haii forseti kirkjufélagsins 
aðal-umsjón yfir missíönar-starfinu. 

Séra Rúnólfur Marteinsson stakk upp á því, aö skrifara 
kirkjufélagsins sé faliö á hendur aö senda séra Stefáni Páls- 
syni, í nafni kirkjufélagsins, köllunarbréf, samkvæmt því sem 
ráöið var til í nefndarálitinu, og var það samþykt. 

þar næst flutti séra N. Steingr. þorláksson fyrirlestur 
sinn meö fyrirsögninni ,,Steinar“. 

Séra Jónas A. Sigurösson talaöi nokkur þakkarorð til 
fyrirlesarans, og þingið greiddi honum þakklætisatkvæöi. 



Sé^a Jónas A. SigurSsson flutti þinginu kveSju og bless- 
una.rósk 'frá séija Jóni Bjarnasyni, forseta kirkjufélagsins, úr 
bréfi, sem hann hafSi nýskeS meStekiS frá honum, skrifuSu í 
Edinborg á Skotl^ndi 8. júní. 

Eftir io mínútna fundarhlé var aftur tekiS til fundar- 
stárfa. 

Séra Jónas A. SigurSsson lagSi fram svohljóSandi nefnd- 
arálit: 

Nefndin í General Council-málinu leggur liér með fram álit sitt á 
þes.sa leið: 

í, finam ár liefir mál þetta verið árlega til meðferðar á þingum kirkju- 
* félagsins, og sömuleiðis að einhverju leyti í flestum söfnuðum þess. Á 
þingum liafa menn talið það eitt hið langstærsta og þýðingarmesta mál, 
sem komið liafi inn á kirkjuþing, talið heiður þings og heill kirkjufólags- 
ins bygða á framkvæmdum í því máli. Öll þessi ár hafa nefndir verið 
kjörnar, nema á síðasta þingi, sem starfa áttu að framkvæmd málsins. 
Málið hefir verið all-ýtarlega rætt,og um það skrifað meira enmörgönn- 
nr þingmál; formenn og leiðtogar þinganna og kirkjufélagsins hafa jafn- 
an verið og eru enn með inngöngu kirkjufélagsins í General Council, 
og meirihluti þingmanna sömuleiðis. Sjálft General Council hefir sýnt 
oss margfalda velvild, trívegis sent fulltrúa sína til þinga vorra, svarað 
öllum spurningum og greitt fyrir öllu snertandi inngönguna mjög fús- 
lega. Margir söfnuðir kirkjufélagsins hafa einnig í liðinni tíð samþykt 
meðmæli með inngöngunni. 

En þrátt fyrir öll siík meðmæli frá prestum kirkjufélagsins og sam- 
þyktir kirkjuþinganna, á sér enn stað svo raunalegur misskilningur eða 
vanskilningur á málinu hjá einstökum söfnuðum, sem birtir sorglegt 
vantraust á tillögum þeirra manna, er hafa um mál þetta fjallað í 
nafni og umboði kirkjufélagsins, að vér sjáum oss ekki fært að ráða til, 
að innganga kirkjuféiagsins í General Council sé samþykt á þessuþingi, 
en vér ráðum til, að grundvallarlög og aukalög Gen. Councils verði þýdd 
og prentuð í ,,Sam,“ og málið enn skýrt fyrir fólki safnaðanna á árinu. 

Ennfremur ráðum vér til, að sendur verði fulltrúi ^Fraternal Dele- 
gate) frá kirkjufélaginu til að mæta á þingi General Council-manna, sem 
kemur saman í Chicago í haust. Skal hann kosinn á þessu þingi, og síð- 
an hafa forgöngu þsss máls með liöndum til næsta kirkjuþings. 

Eftir nokkrar umræSur var nefndarálitið boriö upp til 
atkvæöa og samþykt. 

þá var séra N. Stgr. þorláksson kosinn í einu hljóði er- 
indsreki kirkjufélagsins á þing General Conncils í Chicago í 
haust. Til vara var kosinn séra Björn B. Jónsson. 

Sálmabókarmálið 

yar J>á tekið fyrir. Séra J. A. Sigurðsson skýrði frá, að Sig- 



fús Eymundsson í Reykjavík hefði gjört tilboö úm, aö gefa út 
sérstaka útgáfu af sálmabókinni, styttri og breytta, méð guös- 
þjónustuformi kirkjufélagsins. # ' 

Eftir nokkrar umræöur bar séra Björn B. Jónsson fram 
svo hljóöandi uppástungu:—-,,Kosin sé þriggja manna milli- 
þinga-nefnd, til aS undirbúa útgáfu nýrrar sálmabókar, meS 
guSsþjónustu- og kirkjuathafna-formum, og gjöra þær fram- 
kvæmdir í málinu, sem hún álítur heppilegastar“. 

Magnús Pálsson studdi uppástunguna, er svo var bbrin 
upp til atkvæSa og samþykt. _« . 

M. Pálsson stakk upp á, aS vikiS sé frá þingsköþum og 
þegar í staS gengiS til kosninga í þessa nefnd. Stutt og sam- 
þykt. Kosningu hlutu: séra Jón Bjarnason, séra FriSrik'J, 
Bergmann og séra N. Steingrímur þorláksson. 

Björn Jónsson stakk upp á, aS þriggja manna nefnd sé 
sett til aS yfirskoSa aukalög kirkjufélagsins, og var þaS stutt 
og samþykt. Forseti útnefndi í nefndina þá Björn Jónsson, 
séra J. J. Clemens og G. B. Björnsson. Fundi slitiS. 

Tíundi fundur, sama dag kl. 8 e. h. 

Sunginn var sálmurinn nr. 58. 

Fjarverandi voru: Jón þórSarson og Gunnar Jóhannsson. 

,, Sameiningin • ‘. 

Reikningar blaSsins voru þá lagöir fram af hr. Jóni A. 
Blöndal, féhirSi útgáfunefndarinnar, og höfSu þeir áSur ver- 
iö yfirskoSaSir af yfirskoöunarmönnunum (Jóni þórSarsyni og 
B. T. Björnssyni). Samkvæmt þeirri skýrslu var blaöiö í $39 
skuld—viS prentfél. ,,Lögbergs“, B. Marteinsson, H. Tómas- 
son og G. Jóhannsson. En í útistandandi skuldum var taliö 
aö blaSiö ætti $1,524.58—eftir aö 20 prct. hafSi þó veriö 
dregiS frá fyrir afföllum á 14. árgangi. 

G. B. Björnsson stakk upp á, aö reikningarnir séu sam- 
þyktir, og var þaö stutt og samþykt. 

Magnús Pálsson stakk upp á, aS þingið votti Jóni Blön- 
dal þakklæti sitt fyrir starf hans í þarfir ,, Sam. ‘ ‘, og var þaS 
gjört. SömuleiCis greiddi þingiö séra Jóni Bjarnasyni þakk- 
lætisatkvæSi fyrir starf hans sem ritstjóri, 


86 


Eftir nokkrar umræður um ,,Sam. “ stakk séra Björn B. 
Jónsson u>pp á því, aö hinni fyrirhuguöu útgáfunefnd ,,Sam. “ 
sé faliö aö hafa á hendi alt það er lýtur að útgáfunni, og var 
það stutt og sairtþykt. 

Sunginn var sálmurinn 530 og var fundi síðan slitið. 

Ellefti fundur, kl. 9 f. h., 28. júní. 

Fyrst var sunginn sálmurinn 312. Séra R. Marteinsson 
las I. Jóh. 5, og flutti bæn. 

Farnir voru af þingi: M. Pálsson, Fr. Friðriksson og G. 
Ingimundarson. Fjarverandi voru: Jakob Benediktsson og 
Jón þórðarson. 

Gjörðabók frá 8., 9. og 10. fundi var lesin upp, leiðrétt 
og samþykt. 

Björn Jónsson lagði fram svo hljóðandi nefndarálit : 

Vér, sem þér settuð í nefnd til að yfirskoða aukalög kirkjufélagsins, 
ráðum til, að þar sem nú er 6. og 7. grein, komi tvær nýjar greinar, sem 
hljðði þannig : 

,,6. gr. Torseti skal sjá um, að ekki færri en tveir fyrirlestrar, um 
kirkjuleg eða guðfræðileg mál, séu haldnir á hverju kirkjuþingi. 11 

,,7. gr. Þeir sem sæti eiga á þinginu, en eru fjarverandi án leyfis 
forseta, verða á fundi að gjöra grein fyrir íjarveru sinni, og sker for- 
seti úr, hvort ástæðurnar séu gildar eða ekki.“ 

Hin núverandi 6. gr. verði 8. gr., 7. gr. að 9. gr. og 8. gr. að 10. gr. 

11 . gr. ,,Robert’s Rules of Order“ eru viðteknar sem fundarreglur í 
þeim tilfellum sem engin ákvæði eru gjörð í fundarreglum kirkjufélags- 
ins. 

Séra Jónas A. Sigurðsson gjörði þessa breytingar-uppá- 
stungu við nefndarálitið : 

Grein sú, sem nefndarálitið. gjörir ráð fyrir sem síðustu grein (11. 
gr.) aukalaganna, íalli burt, en sé bætt við fundarreglurnar, sem sam- 
þykt hefir verið að prenta að nýju. 

B.T. Björnssonstuddiuppástunguna, og var hún samþykt. 

G. B. Björnsson stakk upp á, að skrifara sé falið að 
kaupa eitt eintak af „Robert’s Rules of Order“ handa kirkju- 
félaginu, og var það stutt og samþykt. 

Séra Jónas A. Sigurðsson stakk upp á, að þrír menn séu 
settir í nefnd til að ákveða tekjur kirkjufélagsins, og var það 
stutt og samþykt. 

Forseti útnefndi í nefndina Jón A. Blöndal, Björn Jóns- 
son og Pálma Hjálmarsson, 



8 ; 


þá var gengiS til kosninga um útgáfunefnd „Sameining- 
arinnar, “ og hlutu þessir kosningu : Séra J. Bjarnason, séra 
F. J. Bergmann, J. A. Blöndal, séra Rúnókfur |vfarteinsson 
og séra J. A. SigurSsson. V 

A 5 því búnu var sunnudagsskólanefndin kosin, og hlutu 
þessir kosningu : Séra Biörn B. Tónsson, B. T. Brandsson 
og H. S. Bárdal. 

Séra Jónas A. Sigurösson stakk upp á, aS nefndin sé 
gjörS aS fimm manna nefnd, og var þaS stutt og samþykt. 
Svo var stungiS upp á, stutt og samþykt, aS séra J. J. 'Cle- 
mens og Bjarna Marteinssyni sé bætt viS í nefndina. 

YfirskoSunarmenn allra reikninga kirkjufélagsins voru 
kosnir: B. T. Björnsson og H. S. Bárdah 

Út af bendingu frá séra O. V. Gíslasyni, gjörSi séra J. 
A. SigurSsson þessa uppástungu : 

,,KirkjuþingiS minnir söfnuSi kirkjufélagsins á þaS, aS 
eignast sem fyrst heilaga ritningu, til hagnýtingar viS guSs- 
þjónustur, í sem fegurstu og beztu ástandi. “ 

Uppástungan var studd og samþykt. 

Séra Rúnólfur Marteinsson gjörSi uppástungu um, aS 
þingiS gjöri svohljóSandi yfirlýsingu : 

,,KirkjuþingiS lýsir yfir því áliti sínu, aS þaS sé undir 
öllum kringumstæSum sjálfsagt, aS þeir, sem veita tilsögn á 
sunnudagsskólum kirkjufélagsins, kenni ekkert þaS sem kem- 
ur í bága viS trúarjátningar kirkjufélags vors. “ Stutt og 
samþykt. 

Nefndin, sem sett var til aS ákveSa tekjur kirkjufélagsins, 
skýrSi frá, aS hún hefSi komiS sér saman um $175.00 upphæS. 
þingiS samþykti þessa áætlun. 

þá var tekiS á móti boSum frá söfnuSunum um,aS taka á 
móti kirkjuþingi næsta ár. SigurSur SigurSsson fiutti tilboS 
frá GarSar-söfnuSi; Björn Jónsson, frá söfnuSunum í Argyle ; 
H. S. Bárdal, frá söfnuSinum í Selkirk. þnggja manna 
nefnd var sett til aS íhuga þessi boS, og voru valdir í hana Jón 
A. Blöndal, séra R. Marteinsson og Pálmi Hjálmarsson. 
Nefndin skýrSi frá, aS hún hefSi komiS sér saman um aS ráSa 




88 




til, að na^staþjng verði haldiS í Selkirk, ogvar tillaga nefndar- 
innar samþykt:'» v 

Fundi slititj. f 

I *# *.• • M ■ 

Tólfti íúndur, sama dag kl. 2 e. h. 

Ý* W r 

Súngi&.var v§rsi |5 ^ir..' 400. 

Fjarv«randi v’óruu J. 'Benediktsson og J. þórðarson. 

J)á byrjuði^lr.nar ákveðnu umræður um trúaratriöið: 

,,GuVl^ur ýuiblá$tur heilagrar ritningar 
Fyrst flutfi sera 'Björn B. Jónsson fyrirlestur um J?etta efni, 
til innleiSslu málsins. Auk hans tóku þessir þátt í umræðun- 
um: séra R.-. Marteinsson, séra J. J. Clemens, séra N. Stgr. 
þorlákssón, Jón Björnsson, J. Kristjánsson, Jóh. Pétursson, 
G. B. Björnsson, séra J. A. SigurSsson, Jrorst. Jóhannesson, 
Jóh. SigúrSsson, Pálmi Iijálmarsson og Sv. Sölvason. Eftir 
aS umræðurnar höfSu staSiS all-lengi var stungiS upp á, stutt 
og samþykt, aS slíta þeim. 

Séra Björn B. Jónsson bar fram svo hljóSandi frumvarp 
til þingsyfirlýsingar: 


,,Yér, kirkjuþingsmenn, viljum innilega þakka torseta vorum, séra 
Níels Steingrími Þorlákssyni, fyrir ágæta stjórn hans á þinginu og með- 
ferð hans á málefnum þingsins. 

Vér þökkum söfnuðunum á þessum stöðvum fyrir hróðurlegar við- 
tökur og höfðinglegan viðurgjörning meðan vér höfum dvalið hér. Vér 
óskum sðfnuðunum til lukku og hlessunar með hinar nývígðu kirkjur, 
og biðjum guð að láta þær lengi standa, til blessunar fólki því, er á 
þessum stöðvum hýr. 

Vér endum þing þetta með því, að hiðja til guðs fyrir hinum kæru 
hræðrum vorum, séra Jóni Bjarnasyni, forseta kirkjufélagsins, og séra 
Priðrik J. Bergmann, sem oss eru nú fjarlægir og vér svo mjög höfum 
saknað á þingi þessu. Vér hiðjum guð að leiða þá heila á hóh aftur til 
vor, svo þeir geti haldið áfram hinu þýðingarmikla starfi sfnu hér 
lijá oss.“ 

Jflngiö samþykti yfirlýsinguna í einu hljóöi. 

Gjöröabók þingsins var J>á lesin og samþykt. 

Sunginn var sálmurinn nr. 566. Séra Jónas A.Sigurðsson 
flutti bæn, og síðan sagði forseti þinginu slitið. 

Björn B. Jónsson, skrifari. 



89 

Bandalagsþing, 

haldið í kirkju Hallson-eafnaðar í Norður-Hakota, 
mánudaginn 26. júní, 1899. 

___ t 

' '*í ■■ k , 

Fundur var settur kl. 2 e. h. af séra j.é>ni J. Clemens. 
Sunginn var sálmurinn nr. 17. ' Séra <B, B, Jónsson, séra R. 
Marteinsson og séra J. A. Sigurösson voru settir í kjörbréfa- 
nefnd, og samkvæmt skýrslu hennar, er var. samþykt, áttu 
sæti á fundinum eftirfylgjandi fulltrúar: 

Jón Sigfússon og Jakob J. Erlendsson, frá bandalagi 
Vídalíns-safnaöar; S. Th. Westdal, frá bandal. St. Páls-safn.; 
J. Hannesson og G. V. Leifur, frá bandal. Pembina-safn.; 
Miss G. Thomson, Miss S. Jónsdóttir og J. K. Johnson, frá 
bandal. Fyrsta lút. safn. í Winnipeg; Sigurgeir Björnsson, frá 
bandal. Jiingvalla-safn.; séra J. J. Clemens frá bandal. Frelsis- 
og Fríkirkju-safn. Ennfremur áttu sæti á fundinum: séra 
N. Stgr. þorláksson, séra J. A. Sigurðsson, séra R. Marteins- 
son, séra B. B. Jónsson, séra O. V. Gíslason og B. J. Brands- 
son (ex ofhcio). Öðrum kirkjuþingsmönnum var veitt mál- 
frelsi á þinginu. 

Séra Jón J. Clemens var kosinn forseti fundarins, og S. 
Th. Westdal skrifari. 

J)á var tekið til umræðu, hvort stofnað skyldi allsherjar- 
bandalag það, sem gjört var ráð fyrir á fundinum í fyrra, og 
var fyrst lesin upp samþykt þessu viðvíkjandi frá þeim fundi. 

Kirkjuþings-erindsrekinn einn frá Garðar-söfn. skýrði frá, 
að bandalag þess safnaðar hefði ekki sent neinn fulltrúa og 
gæti því ekki verið með í þessu allsherjar-bandalagi að svo 
stöddu, þó það yrði stofnað. En hann bar fundinum hlýja 
bróðurkveðju og einlæga heillaósk frá bandalagi sínu og sagð- 
ist vonast til, að síðar mundi það bandalag einnig verða með 
í félagsskapnum. 

Fulltrúarnir frá öllum hinum bandalögum kirkjufélagsins 
lýstu yfir því, að sín félög hefðu samþykt grundvallarlög þau, 
er borin voru fram á fundinum í fyrra, og hefðu samþykt inn- 
göngu í þetta allsherjar-bandalag, ef það yrði stofnað. 

Jón Sigfússon stakk upp á, og séra J. J. Clemens studdi, 



aÖ allsherjar-bandala^ þetta sé myndaö. Eftir nokkrar um- 
ræöur vauþaö ; :sam|7ykt. 

Grúndvállai^lögui, sem áður höföu verið samþykt af 
bandalögunum, vonjAeáfn upp og samþykt í einu hljóöi. 

þá fórii frapr ^oshi^gar^embættismanna, og voru þessir 
kjörnir: ,'Fors^ti,. se#j£ Ruhóffpr Marteinsson; varaforseti, séra 
Jón J. 'Clemens^ skfifaíi; á.'Th Westdal; varaskrifari, Miss 
G. Thomsön; j f^hiröi^, -ij. 1 johnson; og vara-féhiröir, G. 
V. Leifúr,, ** % '*'■ 

Aö því,bunú- ! komu fram skýrslur frá hinum ýmsu banda- 
•lögum, skrifléga fta bandalögum Fyrsta lút.-og Vídalíns-safn., 
.og munnlega frá hinuna; en fulltrúar frá öllum bandalögunum 
voru beðnir’ aö leggja f-ram skýrslur sínar skriflega, til birting- 
.ingar ásamt fundargjörningnum í ,,Sam. “. Jtær hljóöa svo: 

FEÁ Fandalagi PEMBINA-SAFNAÐAR. 

(Eftir J. Hannbsson.) 

Siðan síðasta ársskýrsla þessa bandalags var gefin, hefir félagi voru 
lieldur farið fram og því aukist kraftar. Eundir eru haldnir reglulega 
einu sinni í mánuði, nema þrjá til fjóra mánuði á sumrin, sem ekki liefir 
orðið komið við að halda fundi, sökum þess að margt af félagsmönnum 
þarf að sækja vinnu sína burt úr bænum þann tíma. Sjö meðlimi hefir 
félagið mist á þessu ári, sem allir hafa flutt burtu héðan, nema einn; en 
svo hefir það aftur fengið níu nýja meðlimi, svo tala félagsmanna er 
nú 55, flest ungt fðlk. 

Fundir eru fremur vel sóttir, en illa gengur að fá fðlk til aðtaka þátt 
í starfinu á fundum. þó er það heldur að lagast, og sést þessljós vottur 
að félagsskapurinn hefir þegar gjört talsvert gott,og sumir jafnvel fengið 
meiri áhuga fyrir málefni kristindðmsins, því unga fðlkið hefir, sórstak- 
lega upp á síðkastið, tekið meiri þátt í og haft um hönd ýmislegt kristi- 
legt og fagurt, sem það, án félagsskaparins, vafalaust mundi fara á mis 
við. 

Á fundum bandalagsins, sem eru þrennskonar: trúmálafundir, 
mentamálafundir og starfs- og skemtifundir. hefir eftirfylgjandi verið 
liaft um hönd : stutt æfiágrip ýmsra merkra manna, kristilegar dæmi- 
sögur, sögur, ogeinnig fluttir sálmar og kvæði, og er efni ætíð valið við- 
eigandi við þann og þann fund. 

Rétt áður en fermt var hér síðastliðið vor, gaf félagið söfnuðinum 
altari í kirkjuna, sem kostaði nálega §145.00, og skuldar félagið nú um 
S30.00 af þeirri upphæð ; en það vonast eftir að geta borgað þá skuld 
næsta haúst, jafnvel þótt flestir félagsmenn borguðu sín reglulegu árstil- 
lög fyrirfram, og þarafleiðandi sé ekki peninga von frá þeirri tekjugrein 
í haust. 

Þess er sérstaklega vert að geta, að félag þetta á ]íf sitt og framför 



9i 

* ... 

að þakka presti safnaðarins, séra J. A. .Sigurðssjni, sem ekkert hefir 
látið ógjört til þess að félagskapur þessi gæti orðið hinum yngri að sem 
mestu og beztu gagni, ogsjálfur hefir hanntekið þátt'fí *,programm‘‘-i á 
nálega öllum fundum félagsins. Nú fyri'r skpmnlrf igaf hann félaginu 
$10.00 í altarinu, sem liann útvegaði fyrir þ&ð. ■ ' jMéðlimir .handalagsins 
sýndu það líka á síðasta fundi, hye vænt'þeim.|)*t)tijUm starf.hans, með 
þyí að gjöra hann að heiðursfélaga hai|daia§sins, 'bg ei 1 hann ,sá. fyrsti og 
eini heiðursmeðlimur, sem félagið 4.*.A' 

_ •* ' 

• ’t * 

FRÁ BANDALAGI FYRSTA LÚÍ. SA^lfr 
(Eftir Miss G-! Tut)>i,so^J 

Skýrsla sú, sem lögð var fram 4 síðasta kirkju 
alags Winnipeg-safnaðar, var ekki glæsileg. ' í hénni ,var sýnt ffam á 
það, að framfarirnar andlegu hefðu verið litíai; og s vónir þeirra manna,. 
sem mestan áhuga hafa fyrir vexti þess og viðgangi, að fniklu leyti 
brugðist. Skýrsla þessi getur því miður ekki'heídur orðið jafn glæsileg 
og æskilegt væri. Bandalagið 4 ennþá langt í land til þess að ná því 
stigi, er oss finst það ætti að geta náð og æskilegt v.eri. Engu að 
síður getum vér með mikilli ánægju skýrt frá því, að 4 síðast liðnu ári 
hefir það tekið all-miklum framförum. Fundirnir hafa verið talsvert 
fjölsóttari. Unga fólkið hefir tekið langtum meiri þátt í starfinu heldur 
en nokkru sinni áður, einkum stúlkurnar. Efni fundanna hefir verið 
fjölhreyttara og haft meira andiegt innihald heldur en áður. Unga fólk- 
inu yfir höfuð þykír vænna um félagsskapinn og fundina helduren áður. 
—Alt þetta ber þess ljósan vott, aðbandalaginuþokareigi svo lítið áfram 
í rétta átt. 

Sérstök áhersla hefir verið á það lögð,að láta alt fara fram á íslenzku 
á fundunum. Unglingunum, sem mestan þátt hafa tekið í starfinu, 
hefir þannig gefist kostur á, að taka framförum í móðurmálinu. 
Ýmsir skemtandi og uppbyggilegir kaflar, eftir beztu höfunda, hafa ver" 
ið útlagðir úr ensku og lesnir. Kaflar úr æfisögum merkra manna sög- 
unnar—sérstaklega hinnar helgu sögu—hafa verið sagðir. Kvæði eftir 
merkustu íslenzku skáldin hafa verið lærð og höfð yfir utanbókar— 
einkum biblíuljóð séra Valdimars Briem. Á starfsmála- og skemtifund- 
um hefir all-oft verið talað um merkustu nútíðarviðburði heimsins, unga 
fólkinu til fróðleiks. 

Vér álítum aö bandalagið hafi grætt á aðal-fundinum, sem haldinn 
var á kirkjuþinginu í fyrra, og vér trúum því, að framfarirnar á árinu 
sóu að einhverju leyti þeim fundi að þakka. Auðvitað eru þær aðallega 
ávöxturinn af umhyggju og starfi þeirra séra Jóns Bjarnasonar og frú 
Láru konu hans, sem öllum öðrum fremur verðskulda elsku og þakklæti 
unga fólksins. 

Á árinu hafa innritast í bandalagið 31, en úr því gengið og verið 
strykaðir út af meðlimaskránni 15: meðlimatalan er því nú 179. 

Bandalagið á nú einungis $9.00 í sjóði, og um $10.00 útistandandi; en 
það hefir á árinu gefið söfnuði sínum $90.00, fátækum $10.00, Horn- 
strendingum á íslandi, til bænahússbyggingar, $10.00, til kiistniboðs út 


. JfW.IXNIPEL. 

ý •• ;C: J . ;1 

þifreri vfir ástancl band- 



á meðal heiðingja SIO.OO, alls S120.00, og auk þess hefir það nú tekið að 
sér að leggja $20.00 í missíónarsjóð kirkjuf§lagsins fyrir næstu áramót. 

Blessun drotthjs hefir verið yfir starfi bandalagsins á árinu, og með 
hans hjálp vonum vér, að næsta ársskýrsla sýni ennþá meiri framfarir, 
bæði andlegar og líka,mfe^ar. 

FRÁ BANDAIjAfpi^ÍDALÍNS-SAFNAÐAR. 

(Eftir J.jJ. Erlendsson. 


Meðlimafjöldí.vi^ ársbjpun (20. júní 1898). 73 

, Gengp.ir'í fél,agið á Ærinu . 6 

Elúttir burká árinu ,1. \ . 19 

í féíhginu, 20. júní Æ9g .. 60 

ínngangseyrir'og tillög félagsmanna. $28 55 

Safnáð í frjálsum sámakotum . 9 00 


. Tekjur alls. $37 55 

Borgað fyrir altari í kirkjuna (skuld frá 1898). 36 65 


í sjóði 20. júní 1899. $0 90 


—Auk þess á félagið útistandandi hjá meðlimum sínum $24 55. 


FRÁ BANDALAGI FRELSIS- OL ERÍKIRKJU-SAENAÐA. 

(Eftir Miss G. S. PéTURSSON, skrifara bandalagsins.) 

I bandalagi þessu, sem nú er rúmlega ársgamalt, eru nær 40 meðl. 

Félagið heldur fundi tvisvar í mánuði, til skiftis trúmála- og menta- 
málafundi; en skemtifundir eru aðeins hafðir eftir sérstöku ákvæði. A 
árinu hafa verið haldnir þrír skemtifundir, og hafa tveir þeina verið 
opinberar samkomur, sem öllum var boðið að sækja ókeypis. 

t’að hefir verið gjört að reglu í bandalaginu,að velja sérstakt umræðu 
efni fyrir hvern trúmála- og mentamálafund. Meðal annars valdi banda- 
lagið það að verkefni síðastliðið ár, að vekja eftirtekt unglinganna á ís- 
lenzkum bókmentum, og í þeim tilgangi hafa verið fluttar ræður og rit- 
gjörðir um ljóðmæli nokkurra hinna helztu íslenzku ljóðskálda. 

Reynt hefir verið, að fá sem flesta af fólagsmönnum til að taka þátt í 
fundarstörfum, t. d. þá er rætt hefir verið um eitthvert skáld, hefir einn 
sagt æfisögu-ágrip þess, annar talað um ljóðmæli skáldsins, og síðan hafa 
nokkur af helztu kvæðum sama skálds verið flutt af ýmsum. Hafa 
fundarmenn oft leyst verk sitt mjög vel af hendi. 

Umræðuefni fyrir mentamálafundi hafa verið sem fylgir : Ijóðmæli 
Jónasar Hallgrímssonar,Bjarna Thorarinsens og Hallgríms Péturssonar. 
Ennfremur hefir verið sagt frá lífsstarfi W. E. Gladstones og Benjamíns 
Franklíns. A trúmálafundum hafa umræðuefni verið : Ijóðmæli séra 
Valdemars Briem og séra Matth. Jochumsonar, kristni lögtekin á íslandi 
og siðbót Lúters. A einum trúmálafundi veittist bandalaginu sú á- 
nægja að hlýða á fyrirlestur, sem Páll M. Clemens flutti um áhrif þau er 
ísiendingar gætu haft á þjóðlíf þessa lands. 

Nokkur fundaföll urðu um kaldasta tímann í vetur; ennfremur var 











ákveðið, að lialcla ekki fundi iim uppskérutímann á síðasfHðnu haustí. 
Yfir liöfuð hafa fundir ekki verið eins fjölsðttir. eins og æskilegt hefði 
verið. Þó hafa ýmsir komið á fundi stöðugt og sýnfáhuga fyrir félags- 

voilviw, * . 



- «• **.*/.' 

FRA BANDALAGI ST. PÁLS-SAFNAÐAR 1 MLNNEOTA. 
(Eftir S. Tír,, We&tdal.) 

Bandalag St. Páls-safnaðar hefir háldið 36 fundi á,síðastliðnu ári, til 
skiftis trúmála- og mentamálafundi.Meðftntíital'íi, fyrir ári síðan 50, 
skrifast inn í félagið á árinu 14, gengið úrffél. 6, meðljmir nú 59. ,-Méðal- 
tal á fundum 25. Fundir hafa ekki ýerið eins tspl sóttir eins og^eskilegt 
hefði verið, en þeir, sem hafa fært ;sér þi í nyt, hafa haft mikið gott af 
þeim, og hefir framför hjá mörgum þeirra verið auðsjáaníeg, 

Bandalagið hefir ekki gjört meira í péningalegt til’liti en að hbrga 
kostnað við fundaliöld, en vonandi er, að áður en langt líður 'geti það 
verið söfnuðinum að ýmsu leyti til styrks peningalega.* * 

Sú reynsla, sem vér þegar höfum,sýnir, að það er mjög áríðandi fyrir 
söfnuðinn að slíkur félagsskapur haldist uppi, og ættu allir að starfa að 
því af fremsta megni. 

FBÁ BANDALAGI ÞINGVALLA-SAFNAÐAR. 

(Eftir SlGURGEIR BjÖRNSSON). 

Meðlimatala bandalagsins er nú 28. Hefir meðlimum fækkað tals- 
vert á síðastliðnu ári. Fundir hafa verið fremur strjálir, og yfir höfuð 
virðist áhugi manna fyrir félagsskapnum vera heldur að dofna. 

Fundir eru samt oft mjög uppbyggilegir,og inna margir þeir, er taka 
þátt í fundunum, skyldur sínar vel af hendi. Eru þar rædd, meðal ann- 
ars, ýms kristileg málefni, sagðar æfisögur merkra manna í biblíunni, 
m. fl. Á trúmálafundum fer fram sálmasöngur, biblíulestur og bæn á 
undan aðal dagskrá fundarins. 

Aðal gallar félagsskaparins eru nú: skeytingarleysið með að sækja 
fundi, og í öðru lagi það, hvað lítil áherzla er lögð á að byrja fundina i 
tíma, hafa ákveðnar fundarreglur og fleira, sem vér hirðum ekki um að 
nefna. Samt sem áður viljum vér halda áfram, og efumst ekki um, að ef 
hægt væri að glæða áhugann fyrir félagsskapnum dálítið meir, einkum 
hjá yngri kynslóðinni, mundi gata félagsins verða greið og það geta 
starfað meira en nú fyrir gagn unga fólksins yfirleitt í söfnuði vorum. 

Efnalega stendur félagið vel: á sitt eigið fundarhús, nú skuldlaust. 

Yér biðjum að endingu drottin að blessa félag vort og veita því náð 
til að vinna að kirkju- og kristindómsmálum, unga fólkinu í söfnuði 
vorum til blessunar. 

pegar skýrslurnar höföu verið lagðar fram, fóru fram um- 
ræður um ýms atriði í þeim og enn fremur um ýmsa örðug^ 
leika, sem menn hefðu við að stríða í félagsskapnum. 

Út af fyrirspurn um tekjur félagsins skýrði séra Jón J. 
Clemens frá því, að vanalegt væri, á samskonar pingum og 



94 


þessu, aö taka. samskot til aö borga þann kosnað, sem þingin 

-i V 

■hefðu í för með-sór, en engin föst gjöld höfð. Samskot voru 
þá tekin, er námu' $3.9^. 

Að starfsmáíum fundaíins loknum söng séra Jón Clemens 
,,solo“ og séra íi'. -M&rteilísson flutti ræðu um „starfsþrá 
unga fólksins“. , j” •.*,» . 

f » 9 - ' f ■ * 

Að'endingu var sungirm sálmurinn nr. 420 og ,,Faðir 


vor“ lesið af öllum 




sámeiaingu. 

S. 


Svo var þingi slitið. 
Th. Westdal, skrifari. 






Kirkjuvigslur tvær fóru fram meðan kirkjuþing þetta 
hið síðasta stóð'yfir. Sunnudagurinn (25. júní 1899) reis upp 
úr ,,myrkranna geigvænum geim“ hátíðlegur og dýrðlegur, 
og hélt hann fegurð sinni til enda. Um kl. 11 f. h. hófst 
vígsla kirkju Hallson-safnaðar, samkvæmt hinu venjulega formi 
við slíkar athafnir í kirkjufélagi voru. Mikill fjöldi fólks hafði 
safnast saman, og gátu sumir ekki inn komist. Allir prestar 
kirkjufélagsins, sem nærverandi voru, tóku þátt í vígslunni. 
Séra Björn B. Jónsson flutti vígsluræðuna. Séra N. Stein- 
grímur Jiorláksson, vara-forseti kirkjufélagsins, framkvæmdi 
aðal vígsluathöfnina. Altarisganga fór fram fyrir kirkjuþings- 
menn og fólk þar í söfnuðinum, og útdeildi séra Jónas A. Sig- 
urðsson sakramentinu. 

Kl. 4 e. h. sama dag vígði séra N. Steingrímur þorláks- 
son, með aðstoð hinna sömu presta, kirkju Péturs-safnaðar, 
sem er 3 mílur fyrir norðan Hallson. Séra Rúnólfur Mar- 
teinsson prédikaði við það tækifæri. Altarisganga fór þar 
einnig fram. Fjöldi fólks var saman kominn hér, eins og á 
Hallson. 

Kirkjur þessar báðar eru myndarlegar og söfnuðum sínum 
til sóma, og var þessi sunnudagur mikill og dýrðlegur hátíðis- 
dagur fyrir þá. Vonandi er, að söfnuðirnir verði ætíð eins sann- 
arlega helgaðir guði eins og guðsþjónustuhúsin þeirra voru 
vígð þennan dag. I næsta blaði flytur ,, Sam. ‘ ‘ yfirgripsmeiri 
ritgjörð um kirkjur þessar og söfnuði. 



95 


Útför Jóhanns Hallssonar fór fram, á .meóan á þessu 
kirkjuþingi stóS, frá kirkju Hallson-safnaSar íaugardaginn 
24. júní 1899. Hinn aldurhnigni öfflurigiir var fyrsti land- 
nemi á þessum staS, og heitir þorpiö: og söfnuSurinn eftir hon- 
um. Hann var einhver ötulasti og dyggasti merkisberi safn- 
aSarins, sem hann unni heitt, pg þráði hann af hjarta aS 
meStaka líkama og blóð vors blessaða frelsara þegar- kirkjan 
væri opinberlega vígð drottins þjónústu. það auðnaðist hon- 
um ekki, því hann dó rétt fyrir kirkjuþing. I staS þess var 
lík hans í kistunni boriS inn í kirkjuna kl. 2 e. h. laugardag- 
inn næsta á undan vígslunni. í kirkjúnni fluttu ræSur séra 
Björn B. Jónsson og sóknarpresturinn, séra Jóhas A. SigurSs- 
son, er flutti aSal útfarar-ræSuna. ViS gröfina talaði séra N. 
Steingrímur þorláksson, og var líkiS ausið mold af séra Jónasi. 
Mikill fjöldi fólks var viSstaddur athöfnina í kirkjunni og 
fylgdi öldungnum til grafar. 

-y—0<>0 —í- 

I skýrslu skólanefndarinnar, í fyrri hluta þessa blaSs, 
stendur, að skóla*jóðurinn nú nemi $5,737.68. þetta er skakt; 
á að vera $5,749.67, eins og stendur í skýrslu yfirskoSunar- 
mannanna í sama blaöi. 


þriSjudaginn, 11. júlí síSastl. hélt skólanefnd kirkjufé- 
lagsins fund hér í Winnipeg. Á þeim fundi afréð hún meðal 
annars aS senda mann út til að safna fé til styrks skólanum 
meSal Canadamanna. Séra Jónas A. SigurSsson var kosinn 
til þess starfa. 


Frézt hefir þaS af séra Jóni Bjarnasyni og ferðafólkinu, sem 
ásamt honum lagði af staS til íslands í maí síðastl. aS þau 
komu til Reykjavíkur 28. júní, og leið öllu ferðafólkinu vel. 


Hin vanalega prestastefna (sýnódus) íslenzku kirkjunnar 
var haldin í Reykjavík 28. og 29. júní. 

Auk hinna vanalegu starfsmála prestastefnunnar voru 
þrír fyrirlestrar fluttir þar, ForstöSumaSur prestaskólans, 



96 


séra þórhallur Bjarnason, flutti fyrirlestur um fríkirkjumálið, 
séra Jón Helgason? um kenningafrelsí presta og séra Ólafur 
Ólafsson í Arnarbæli um afstööu prestanna gagnvart bindind- 
ismálinu. . Talsverðar umræ'Sur hófust út af tveimur hinum 
fyrst nefndu fyrirlestrum. HiS fyrst nefnda spursmál hefir nú 
verið uppi í íslenzku kirkjtinni ekki svo fá ár, og hefir séra 
þórhallur einna helst tekiS það' mál undir sinn verndarvæng 
af J>eim prestúm; sem erú í J»jónustu þjóðkirkjunnar. - 

Júnímánuður má meö. sanni kallast kirkjuþinga-mánuöur, 
að minsta kosti hvað snertir lútersku kirkjuna hér í Ameríkm 
Mjög mörg af hinunrétærri og minni kirkjufélögum Agsborgar- 
játningarinnar héldu ársþing, eftir venju, í síðastl. júnímánuði. 

Hið stærs'ta lúterska kirkjufélag meðal Norðmanna er hin 
svonefnda , j'S'ameinaða kirkja“. Henni tilheyra nú 365 prest- 
ar, 1,083 söfnuðir, með 126,872 fermdum meölimum. Hún 
hélt þing sitt i Minneapolis 21.—29. júní. Hið þýöingarmesta 
spursmál, sem þing þetta hafSi til meðferðar,, var skólamál 
kirkjunnar. Um það var rætt í fjóra daga, mést um það, hvar 
aöal lærði skóli kirkjufélagsins skyldi settiHT; AS lokum var 
samþykt, aS St. Olaf College í Northfield, Minn., skyldi verða 
lærSi skóli kirkjufélagsins, en prestaskólinn skyldi vera, eins 
og að undanförnu, í Minneapolis, Minn. 

„EIMREIÐIN' 1 , eitt fjölbreyttasta og skemtilegasta tímaritið á is- 
íenzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti 
Eæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fl. 


,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kemur út i Minneota, Minn. Argangurinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 


,,ÍSAFOÚD“, ’.ang-mesta blaðið á íslandi, kemur út tvisvar í viku alt árið; kostar 
í Ameríku $1.50. Halldór S, Bardal, 181 King St,, Winnipeg, er útsölumaðr. 


,,VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrit Jeirra séra Jóns Helgasonar, séra 
Sigurðar P. Sívertsens og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan 
Halldórs S,- Bardals í-Winnipeg og kostar 60 cts. 


,,SAMEININGIN“ kemur út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vesturheimi: $1.00 
árg,; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—Utgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Rúnólfur Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 



